Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo XLII Blg. 17 
Setyembre 7, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Paghandaan ang pagpapaigting ng 
digmang mapanupil ng rehimeng Aquino 


atay sa mga kilos at pahayag ng gubyerno 
B“ Pilipinas (GPH) at mga kinatawan nito 

nitong huling mga linggo, lumilinaw ang 
determinasyon ng rehimeng Aquino na tapusin na 
ang pakikipagnegosasyon nito sa National Demo- 
cratic Front of the Philippines (NDFP) at ibayong 
paigtingin ang digmang mapanupil nito sa ilalim 
ng Oplan Bayanihan. 

Hindi nagpapakita ang GPH ng seryosong in- 
teres na isulong ang pakikipag-usapang pangka- 
payapaan sa NDFP matapos mabigong gamitin ito 
bilang instrumento ng pasipikasyon. Matatag na 
naninindigan ang negotiating panel ng NDFP na 
ang mga kasunduang pinasok ng GPH at NDFP ay 
dapat sundin ng magkabilang panig. Kabilang di- 
to ang The Hague Joint Declaration of 1992, ang 
Joint Agreement on Safety and Immunity Guaran- 
tees (JASIG) at ang Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and International Hu- 
manitarian Law (CARHRIHL). 

Sa kumpas ng kanilang mga Amerikanong ta- 
gapayo sa counterinsurgency, mariin ang pagtang- 
gi nina Benigno Aquino III at kanyang nego- 
tiating panel na tumalima sa | 
mga kasunduan. Kabilang % 4 
pa rin sa mga sinasalaula 
nila ang Oslo Joint State- 
ments noong Enero at 
Pebrero 2011 kung saan 
nakiisa ang GPH na pabi- 
lisin ang proseso ng pag- 
papalaya sa di bababa sa 
17 konsultant ng NDFP 
na kasalukuyang naka- 
kulong sa iba't 
ibang piitan ng 
GPH. Bukod pa ito 
sa pagpapalaya rin #@T( Bc 
ng mahigit 350 bi- *%% 


Itaboy ang salot sa 


Mga tampok 


. K mga komunidad 
sa isyung ito... 


PAHINA 3 


Paghadlang sa 
usapang pangkapaya- 
paan 


langgong pulitikal. Di lamang nagmamatigas ang 
GPH laban sa pagtalima sa mga pinagkaisahan, 
inilagay pa nito sa bingit ng pagbagsak ang bu- 
ong usapang pangkapayapaan nang ideklara nito 
na “wala nang bisa” ang JASIG. 

Halatang-halata na ang tanging interes ng 
GPH ay gamitin ang negosasyong pangkapayapa- 
an nito sa NDFP upang mabitag ang mga rebolu- 
syonaryong pwersa sa pagdedeklara ng sunud-su- 
nod na mga tigil-putukan kahit hindi nareresolba 
ang mga usaping sosyo-ekonomiko at pampuliti- 
ka na siyang nasa ugat ng armadong tunggalian. 

Sa halip na lutasin ang mga ugat ng gera si- 
bil, pinag-iibayo ng rehimeng Aquino ang pagdu- 
rog sa mga rebolusyonaryong armadong pwersa at 
pagsupil sa paglaban ng mamamayang Pilipino. 
Mga di armadong mamamayan at buu-buong mga 
komunidad ng mga sibilyan ang isa sa mga pa- 
ngunahing target 

ng Oplan Baya- 
BS, nihan. Sa 

ilalim nito 
ay di ba- 
baba sa 50 


pinapatay sa pa- 
nibagong bugso 
ng ekstrahudisyal na 
p pamamaslang. Paulit-ulit na 
we”... ring gumagamit ng dahas ang es- 
- “tado para supilin ang mga demonstra- 
syon at pakikibakang masa. 

Dapat nating puspusang labanan ang mga 
maniobra ng rehimeng Aquino na tapusin na 
ang usapan at ibasura ang mga nakamit nitong 
tagumpay sa nakaraan. Kaalinsabay nito, kaila- 
ngang maghanda ang mamamayang Pilipino sa 
tiyak na pagpapaigting ng reaksyunaryong dig- 
mang mapanupil. 


Tanggalan sa US 


at Eurozone PAHINA 12 
PAHINA 7 


Walang ibang masusulingan ang mamama- 
yang Pilipino kundi ang patindihin ang kani- 
lang rebolusyonaryong armadong pakikibaka at 
mga demokratikong paglaban. Dapat nilang pa- 
lakasin ang kanilang kapasyahan at militansya 
sa harap ng umiigting na terorismo ng estado. 
Dapat aktibo nilang ilantad at mariing tutulan 
ang mga pang-aabusong militar at mga pagla- 
bag sa kanilang karapatang-tao. 

Patuloy na haharapin ng mga rebolusyonar- 
yong pwersa ang GPH sa usapang pangkapaya- 
paan hangga't may ipinapakitang kaseryosohan 
ang rehimeng Aquino na makipagnegosasyon sa 
balangkas na itinakda ng The Hague Joint 
Declaration at tatalima ito sa lahat ng mga da- 
ting kasunduan. 

Sa pagpupursige ng NDFP na ituloy ang usa- 
pan, hiniling nitong makausap ng mga pinuno 
ng dalawang negotiating panel ang kinatawan 
ng gubyernong Norway, na siyang nagsisilbing 
tagapamagitan sa usapan. Naganap ang pag- 
uusap nitong Setyembre 5-6 at bunga nito ay 
nangakong muli ang GPH na palayain ang mga 
nakakulong na konsultant ng NDFP. Sa batayang 
ito ay itinakda ang susunod na pormal na usa- 
pan sa huling bahagi ng Oktubre. 

Samantala, sa harap ng nagaganap nang 
pag-iibayo ng digmang mapanupil ng rehimeng 
Aquino, ipagpapatuloy ng Partido Komunista ng 
Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan ang pagpa- 
paigting ng pakikidigmang gerilya sa buong ka- 
puluan upang matupad ang mga rekisito para 
maisulong ang digmang bayan sa mas mataas na 
antas. Dapat magrekrut ang Pulang hukbo ng 
mas marami pang mandirigma at umagaw ng 
mas marami pang sandata. Dapat itong maglun- 
sad ng sunud-sunod na mga taktikal na opensi- 
ba upang madiskaril at magapi ang kontra-rebo- 
lusyonaryong kampanyang mapanupil ng AFP.[B 


Nilalaman 


ABAN 


Taon XLII Blg. 16 Setyembre 7, 2011 


Editoryal: Paghandaan 
ting ng digmang mapa 

Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution. net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Paglapastangna sa m 
Brutalidad laba sa 


Paghadlang sa usapan 
MILF, tinaggihan si Aq 
8 patay, 14 sugatan 


Badyet sa SUC, binawa 
Inutil laban sa dengue 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Itaboy ang salot na AFP 


Araw ng Desaparecidos 
Pamamaslang, nagpapatuloy 


Sabwatan laban kay Joema 
Aksyong militar sa Negros 


Badyet sa kalusugan, tinapyasan 


Tanggalan sa US at Eurozone 


Itaboy ang salot 
na AFP 


sa mga komunidad 
ng Oplan Bayanihan ay salot na nananalasa 
Aae sa kanayunan at sa lumalawak na mga 

bahagi ng kalunsuran. Tinatarget nito ang 
buu-buong mga komunidad. Sa kanayunan, parti- 
kular na target yaong mga lumalaban sa mapang- 
wasak na mga operasyong pagmimina. Ang mga 
komunidad na aktibong nagtatanggol sa kanilang 
karapatan sa pulitika, ekonomya, kapaligiran at 
kultura ay awtomatikong pinaghihinalaan ng AFP 
na sumisimpatya sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
at isinasailalim sa matitinding operasyong militar 
at saywar. Sa kalunsuran, tinatarget ang mga ko- 
munidad na tumututol sa demolisyon para big- 
yang-daan ang mga proyekto sa ilalim ng progra- 
mang Public-Private Partnership ng rehimeng 
Aquino. 

Iniiwang duguan ng Oplan Bayanihan ang mga 
lugar na sinasalanta nito sa dami ng mga paglabag 
sa karapatang-tao. Ipinaiilalim sa batas militar 
ang buu-buong mga komunidad. Taliwas sa mga 
probisyon ng pandaigdigang makataong batas at 
ng Comprehensive Agreement on Respect for Hu- 
man Rights and International Humanitarian Law 
(CARHRIHL), nagtatayo ang mga sundalo ng mga 
detatsment sa mga sentro ng populasyon. Pinipilit 
nila ang mga residente na magbigay ng kahoy at 
iba pang materyales at ang mamamayan na mismo 
ang inuutusang magtayo ng mga detatsment ng 
militar. 

Kung hindi man magtayo ng hiwalay na detats- 
ment, inookupa ng militar ang mga paaralan, ba- 
rangay hall, klinika, simbahan at iba pang pasili- 
dad ng mga sibilyan. Sa proseso 
ay ginugulo nila ang katiwa- 
sayan at normal na daloy ng pa- 
mumuhay sa mga komunidad. 
Partikular nilang nilalabag ang 
karapatan ng mga bata dahil 
ang makapal na presensyang mi- 
litar sa mga eskwelahan ay na- 
kakadiskaril sa kanilang pag-aa- 
ral at naglalagay sa kanila sa 
panganib. Araw-araw ding nala- 
lantad ang mga bata sa mga bi- 
syo, kalaswaan, magaspang na 
kilos at iba pang masasamang 
gawi ng mga pasistang tropa. 
(Tingnan ang kaugnay na artiku- 
lo.) 

Karapatan ng ilampung li- 


ang pagpapaig- 
nupil 


ga karapatan 
maralita 


uino 


O ONNAOA UN 0 WN R 


san 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


bong mamamayan ang nalalabag dahil sa pagha- 
hari ng teroristang lagim ng AFP sa malalawak na 
bahagi ng kanayunan. Sa ilalim ng Oplan Bayani- 
han ay kinokontrol ng militar ang bawat kilos ng 
mamamayan. Nagpapataw sila ng mga blokeyo sa 
pagkain at kabuhayan. Hindi malayang makapag- 
lakbay ang mga residente dahil tadtad ng mga 
tsekpoynt ang mga daan at sarisaring rekisitos 
ang hinihingi ng militar bago patuluyin ang mga 
dumadaan dito. Kinikitil ang karapatan ng mama- 
mayan na magtrabaho sa kanilang mga sakahan. 
Nililimitahan ang mga kalakal na maaari nilang 
bilhin. Tinatakot sila para piliting ituro ang mga 
lokal na maslider at aktibista. Ang mga kabataang 
magsasaka ay pinipilit ding maggiya sa mga ope- 
rasyon ng AFP para tugisin at lipulin ang BHB. 
Ang sinumang tumutol sa kalakarang ito ay pi- 
nag-iinitan, binabansagang rebelde at nanganga- 
nib na arestuhin, dukutin o patayin. 

Para maitago ang marahas at mapanupil na ka- 
tangian ng kanilang mga operasyon, ginagamit na 
pantabing ng AFP ang mga “medical mission” at 
iba pang “gawing sibiko.” Tusong ginagamit ng 
AFP ang karatula ng “kapayapaan at kaunlaran” 
para paigtingin ang militarisasyon at ang pagsupil 


Paglapastangan sa mga 
karapatan ng mga sibilyan 


ng kaligtasan at mga karapatan ng mga sibilyan ang isa sa 
AN pinakamalalaking kaswalti sa pag-igting ng Oplan Bayani- 


han. 


sa mamamayan. Mahigpit na katuwang ng Oplan 
Bayanihan ang programang palimos ng DSWD. Ito 
ay upang kasabay ng lantad na pandarahas ay na- 
pagtatakpan din ng AFP ang pagyurak ng reaksyu- 
naryong gubyerno sa kagalingan ng mamamayan at 
naililihis sila mula sa landas ng pakikibaka. 

Dapat puspusang labanan ng mga sibilyan ang 
paghahari-harian ng mga pasistang tropa ng AFP 
sa kanilang mga komunidad. Dapat patuloy na 
ilantad at mariing tutulan ang mga paglabag sa 
kanilang karapatang-tao na basta-basta na la- 
mang naisasagawa ng AFP dahil sa pagpapairal 
nito ng batas militar sa mga lugar na kanilang 
inookupa. Dapat gamitin ng mamamayan ang la- 
hat ng paraan sa pulitika at propaganda para ma- 
palayas ang militar sa kanilang mga lugar at ma- 
numbalik sa kontrol ng mga sibilyan ang mga 
pampublikong pasilidad at maging mga sarili ni- 
lang tahanan na sapilitang sinakop ng reaksyu- 
naryong militar. Para maipamalas ang kanilang 
sukdulang pagkamuhi, maaari ring magsagawa 
ang mamamayan ng direktang aksyong masa tu- 
lad ng pagwasak o pagsabotahe sa mga detats- 
ment para tuluyan nang maitaboy ang mga salot 
na tropa mula sa kanilang mga komunidad. AB 


mapilit ni Patarata ang mga 
upisyal ng barangay na iendorso 
ang pagkakampo ng AFP sa lu- 
gar kaya nagpatawag siya ng 
pulong ng mga taga-Purok 6, 7 
at 8 ng Barangay Paradise Em- 
bac para umano mapag-usapan 
ang isang proyektong patubig. 
Nagpasa siya ng mga blangkong 


Dumarami ngayon ang mga 
ulat na natatanggap ng Ang Ba- 
yan hinggil sa sistematikong 
paglapastangan ng militar sa 
karapatan at kagalingan ng mga 
sibilyan para lamang maisulong 
ang mga kontra-rebolusyonar- 
yong layunin ng rehimeng Aqui- 
no. 

Sa Paquibato District, Davao 
City, matagal nang inirereklamo 
ng mga residente ang pag- 
kakampo ng 69th IB mala- 
pit sa Paradise Embac An- 
nex School at mga bahay 
ng mga sibilyan dahil sa pa- 
nganib na idinudulot nito sa 
mamamayan. Nagpipilit ang 
militar na manatili sa kabila ng 
mariing pagtutol ng mga resi- 
dente. Ang mga tumututol sa 
kanilang presensya ay agad na 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


binabansagang mga tagasuporta 
ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) at pinagbabantaang pa- 
tayin. 

Para magmukhang ineendor- 
so ng mga sibilyan ang presen- 
sya ng militar sa komunidad, ni- 
linlang ni Lt. Col. Alfredo Pata- 

rata, hepe ng 69th IB ang 


Pa 


Kay mga residente ng Pa- 
ASY i Embac. Eba 
cad 
Í, 


papel na pinapirmahan niya sa 
mga nagsidalo. “Attendance 
sheet” daw ito. Yun pala'y ito 
ang palalabasin niyang lagda ng 
mga residenteng nag-eendorso 
raw ng pagkakampo ng militar 
sa gitna ng komunidad. 

Hindi nakapagtataka ang 
pagkamuhi ng 
mga taga-Pa- 
radise Embac sa 
© mga sundalo. 
5s Bukod sa sa- 

- pilitan nilang 
la pagkakampo, 
marami pang 
y> ibang paglabag 
-$ sa karapatang-tao 

ang 69th IB. Ang 
mga pinag-iinitan nitong pamil- 


ya ay hindi pinapayagang mag- 


trabaho sa kanilang sakahan. 


3 


Nililista ang mga pangalan ng 
lahat ng taong dumadaan sa 
tsekpoynt ng militar. Pinagba- 
bawalan din silang mag-usap o 
gumawa ng anumang ingay ha- 
bang naglalakad sa kalsada. No- 
ong Hulyo, ang mga residenteng 
dadalo sa martsa-rali sa Davao 
City laban sa State of the Nation 
Address ni Benigno Aquino III 
ay anim na oras na hinarang. Pi- 
naratangan silang mga tagasu- 
porta ng BHB. Ang mga drayber 
naman ng motorsiklo ay inaaku- 
sahang nagbibyahe ng mga is- 
paro yunit ng BHB. 

Di bababa sa tatlong residen- 
te na ang pinagbuhatan ng ka- 
may ng mga sundalo sa iba't 
ibang pagkakataon. Palagiang 
binabalaan ang mga residente na 
kapag may nangyari sa mga sun- 
dalong nakakampo sa lugar ay 
pagbabayaran nila ito nang ma- 
hal. 

Partikular na hinaharas ng 
mga sundalo ang mga bata. Inu- 
utusan nila ang mga ito na ha- 
munin ang mga Pulang mandi- 
rigma na salakayin ang kampo 
militar, gayong napakalapit nito 
sa eskwelahan. Sinusuhulan ng 
mga sundalo ang mga bata at 
estudyante na magbigay ng im- 
pormasyon hinggil sa kinaroroo- 
nan ng BHB. Walang pakunda- 
ngan ding pumapasok ang mga 
sundalo sa mga silid-aralan ha- 
bang may klase para tanungin 
ang mga mag-aaral tungkol sa 
BHB. 

Sa Davao del Sur, tuluy-tuloy 
na hinaras ng mga tropa ng 73rd 
IB ang mga guro at mag-aaral 
ng Blaan Literacy School and 
Learning Center (BLSLC) sa Sit- 
yo Dlumay, Upper Suyan, Mala- 
patan, Sarangani hanggang sa 
mapilitan ang mga guro at istap 
nito na lisanin ang lugar para sa 
sarili nilang kaligtasan. 

Apat na taon nang umiiral 
ang BLSLC, na pinatatakbo ng 
Center for Lumad Advocacy and 
Services (CLANS). Kasabay ng 
paaralan para sa mga batang 
Blaan ay mayroon ding proyek- 
tong “micro-hydropower ang 


4 


CLANS sa lugar, sa tulong ng Si- 
bol ng Agham at Teknolohiya. 
Bago dumating ang CLANS sa 
komunidad ay tatlong oras 
naglalakad ang mga bata araw- 
araw patungong sentro ng Up- 
per Suyan dahil naroon ang pi- 
nakamalapit na eskwelahan. 

Subalit mula noong Nobyem- 
bre 2010, dumating ang 73rd IB 
at pinag-initan ang mga proyek- 
to ng CLANS at mga residente sa 
lugar. 

Isinailalim sa interogasyon 
at nilitratuhan ang mga guro ng 
BLSLC. Binansagan silang mga 
“komunistang guro” at “kontra- 
gubyerno” at pinagbantaang pa- 
patayin dahil sa nakitang poster 
na kontra-mina na nakapaskil sa 
paaralan. Pagsapit ng Marso ay 
napilitan na silang isara ang es- 
kwelahan. 

Mula nang dumating ang 
mga sundalo, lahat ng Blaan na 
nakikita nilang bumibili ng bi- 
gas sa mga karatig-baryo ay ka- 
ra-karakang inaakusahang taga- 
suporta ng BHB. Paulit-ulit na 
pinupuntahan sa bahay ang mga 
lider sa komunidad tulad ni 


Francisco Manangka para pagsa- 
bihan na huwag paniwalaan ang 
anumang sinabi sa kanya ng 
CLANS dahil “ang estilo nila ng 
pagtuturo ay katulad ng sa 
BHB.” Noong Marso 22, si Ma- 
nangka at walo pang lider ng 
komunidad ay sapilitang dinala 
sa kampo ng 73rd IB ng meyor 
ng Manapla para sa interoga- 
syon. Tatlong araw silang hina- 
wakan ng militar, at pinilit na 
magpainterbyu sa telebisyon. 

Sa Panay, nakahimpil ang 
mga pwersa ng 61st IB at CAFGU 
sa mga sentro ng mga baryo ng 
Libertad, Wright, Roosevelt, San 
Miguel Ilaya, Tacayan, Acufa,, 
Nayawan, Lahug, Aglinab, Kati- 
punan at Abangay sa Tapaz, at 
sa Barangay Masaroy sa (Calinog. 
Nagpetisyon na ang mga resi- 
dente rito para paalisin ang mga 
tropang militar. 

Marapat lamang na magkaisa 
ang mga sibilyan para ipaglaban 
ang karapatan nilang mamuhay 
nang matiwasay sa kanilang 
mga komunidad at igiit ang 
pagpapalayas sa mga mapang- 
abuso at perwisyong militar. WŒ 


Mga mag-aaral at residente, 
ginagamit na mga human shield 


aganap sa Southern Mindanao ang pagkakampo ng militar 

malapit sa mga pampublikong paaralan at iba pang sentro 
ng populasyon. Ito'y para magsilbing mga human shield o 
pananggalang umano ang mga bata at iba pang residente la- 
ban sa pang-aatake ng Bagong Hukbong Bayan. Sumusunod 
ang mga paaralang pinupwestuhan ng AFP sa Maragusan at 
Maco, Compostela Valley: Paloc Elementary School (Maragu- 
san): Tandik Elementary School (Maragusan): Parasanon Ele- 
mentary School (Maragusan): Cambagang Elementary School 
(Maragusan): New Leyte Elementary School (Maco): at Sangab 


Elementary School (Maco). 


Ang 72nd IB naman ay nagmamantini ng patrol base ma- 
lapit sa mga sentro ng populasyon sa mga barangay ng Anita- 
pan, Panamin at Cabuyuan sa Mabini, sa mga barangay ng New 
Visayas, New Asturias, Libay-libay, Kinuban at Mapaang sa Ma- 
co; at sa mga sityo ng Palo, Bukobuko sa Anay at Gumayan sa 
Barangay Napnapan sa Pantukan. 

Ang himpilan naman ng 71st IB ay nasa likuran lamang ng 
munisipyo ng Pantukan. Samantala, ang 2nd Scout Ranger 
Battalion ay may kampo sa Barangay Pangibiran, Mabini. ŒW 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Brutalidad ng estado laban 
sa mga maralitang lunsod, kinundena 


Mo"? kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang 
rehimeng Aquino sa serye ng marahas na mga demolisyon sa 
mga komunidad ng maralitang lunsod sa Quezon City at sa Cebu ni- 
tong katapusang linggo ng Agosto. 


Marahas na binuwag ng 200 
pulis mula sa Quezon (City Police 
District (QCPD) ang barikadang 
itinayo ng mga maralita sa Ba- 
rangay Old Balara, Quezon City 
noong Agosto 31. Sa nangyaring 
girian ay marami ang nasaktan, 
dalawang residente ang inaresto 
at umabot sa 1,000 bahay ang 
winasak ng mga demolition team 
mula sa Metro Manila Develop- 
ment Authority at National Hou- 
sing Authority. Itinuloy pa rin 
ang demolisyon sa isang ektar- 
yang lupang pag-aari ng mala- 
king land developer na Susana 
Realty sa kabila ng mga protes- 
ta ng mamamayan at malakas na 
pagbuhos ng ulan. 

Dalawang araw bago ito, na- 
mayani rin ang kalupitan ng 
mga pulis sa demolisyon sa Sit- 
yo Camarin, Barangay Bonbon, 
Aloguinsan sa Cebu. Marami ang 
nasugatan at 39 katao ang ina- 
resto kabilang ang isang 70 


anyos na lalaki, mga babae, tat- 
long estudyante ng UP-Cebu at 
pati mga menor de edad. Binu- 
wag ng mga pulis ang barika- 
dang itinayo ng may 250 magsa- 
saka at mga tagasuporta nila. 

Tinututulan ng 300 pamil- 
yang magsasaka ang pagbaba- 
kod sa kanilang lupa na anila'y 
hindi naman pag-aari ng pamil- 
yang Gantuangco na umaangkin 
dito. Balak ng mga Gantuangco 
na palayasin ang mga residente 
rito para mabigyang-daan ang 
pagtatayo ng isang shipyard at 
economic zone. Nang magmati- 
gas ang mga residente ay humi- 
ngi ang sheriff ng reimporsment 
na 200 pulis mula sa apat na ba- 
yan at lunsod, bukod pa sa mga 
sasakyang pamatay-sunog at 
buldoser. Ang naganap na de- 
molisyon ang pinakamalaki at 
pinakamalupit na pangyayari sa 
Cebu mula noong unang hati ng 
dekada 1980. 


na 


Anang PKP, malinaw na ipi- 
nakita ng rehimeng Aquino ang 
kontra-maralitang patakaran ni- 
to sa marahas na pagtaboy sa 
mga residente para lamang pag- 
bigyan ang mga interes ng ma- 
lalaking negosyante batay sa is- 
kemang Public-Private Partner- 
ship. Naglaan ang rehimen ng 
P22 bilyon para maisakatuparan 
ito. Dahil dito, idineklara ng 
KADAMAY si Aquino na “persona 
non grata” (hindi karapat-da- 
pat) at binansagang “Demoli- 
tion King.” 

Kaugnay ng sunud-sunod na 
mga pangyayaring ito, nanana- 
wagan ang PKP sa maralitang 
lunsod na labanan ang kampan- 
ya ng rehimeng Aquino na wa- 
sakin ang kanilang mga taha- 
nan. Anito, patuloy na ipina- 
patupad ng kasalukuyang rehi- 
men ang Philippine Develop- 
ment Plan na dinisenyo at may 
nakalaang pondo mula sa Inter- 
national Monetary Fund at ng 
World Bank na nagbibigay pra- 
yoridad sa malalaking proyekto 
ng mga kumprador kasosyo ang 
mga dayong malalaking kapita- 
lista sa kapinsalaan ng mga ko- 
munidad ng mga maralitang 
lunsod. AB 


Ika-2 Pandaigdigang Araw ng Desaparecidos, ginunita 


inunita ng mga tagapagtanggol ng karapa- 
tang-tao at daan-daang mga aktibista ang 
Ikalawang Pandaigdigang Araw ng Desaparecidos 
sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga aksyong 
protesta sa mga lunsod ng Quezon, Bacolod at 


$ 
4 


Iloilo noong Agosto 30. 
Nagdaos ng kilos-protesta ¥ 
ang mga kasapi ng Desapa- | 
recidos, Hustisya at alyan- 
sang End Impunity sa aa 


N 


pan ng Ever-Gotesco Mall sa \ 


Commonwealth Avenue, Quezon 


City kung saan dinukot ng mga 
ahenteng militar si Jonas Burgos , 
noong Abril 28, 2007. Naglagay “ 
sila ng imahe at karatula na nag- 

sasabing: "Mag-ingat sa mandurukot. Dito dinu- 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


N nad À i gal k 
N eD 
' 


i 
ANG 


kot ng militar si Jonas Burgos." 

Ayon kay Mary Guy Portajada, pangkalahatang 
kalihim ng Desaparecidos, 206 katao ang dinukot 
sa loob ng siyam na taong paghahari ng rehimen 

ni Gloria Arroyo. Sa 14 na buwan na- 
mang paghahari ni Benigno Aquino 
III ay nagkaroon na ng walong ka- 


so ng pagdukot. Nakababahala 


: wa ito, sabi ni Portajada, na ang 
amang si Armando ay dinukot 
g noong Hulyo 31, 1987 at hindi 
pa rin inilitaw hanggang ngayon. 
Labing-isang tao naman ang dinukot 
sa Negros mula lamang noong 2005, ayon kay 
Julius Dagatan, tagapagsalita ng Negros Black 
Ribbon Crusade (NBRC). 

Sa pagtitipon ng mga kasapi ng KARAPATAN- 


sn PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Negros, NBRC at BAYAN-Negros sa 
Philippine Independent Church sa 
Bacolod City, kinilala nila ang mga 
ito na sina Perseus Geagoni (Disyem- 
bre 5, 2005), Roberto Marapo at De- 
onilo Borres (Mayo 6, 2006), Felici- 
dad Katalbas (Enero 5, 2007), Flavia- 
no Arante at Reynold Yanoc (Enero 
2008), magpinsang Razel at Jason 
Pelayo (Mayo 26, 2009), Michael Ce- 
leste, Gerald Alabe at Julie Devero 
(Hulyo 19, 2011). Mga ahenteng mi- 
litar at bandidong Revolutionary Pro- 
letarian Army (RPA) ang itinurong 
dumukot sa kanila. 

Sa Iloilo City naman, isang rali ang 
idinaos sa Plazoletagay, pangunahing 
interseksyon ng nasabing lunsod. Pi- 
namunuan ito ng Panay Alliance-KA- 
RAPATAN, Mothers and Relatives 
Against Tyranny (Martyr) at Save Luisa 
and Nilo Movement (SLNM). Sina Nilo 
Arado at Ma. Luisa Posa-Dominado ay 
dinukot ng mga armadong lalaki no- 
ong Abril 12, 2007 sa Barangay Ca- 
banbanan, bayan ng Oton, Iloilo. Si 
Dominado ay tagapagsalita ng SELDA- 
Panay at si Arado naman ay tagapa- 
ngulo ng BAYAN-Panay. 

Iginigiit ng mga progresibo at de- 
mokratikong organisasyon at mga ka- 
mag-anak ng mga biktima ng pagla- 
bag sa karapatang-tao mula 1986 
hanggang sa kasalukuyan na imbesti- 
gahan ang mga kasong ito at bigyan 
ng hustisya ang mga biktima. 

Ito ang ikalawang taon ng paggu- 
nita ng araw na ito sa ilalim ng Uni- 
ted Nations. Ang paglalaan ng Agos- 
to 30 bilang araw ng mga desapareci- 
dos para patingkarin ang usapin ng 
mga taong inaresto o dinukot at iki- 
nulong sa mga lihim na piitan ay ini- 
syatiba ng Federacion Latinoamerica- 
na de Asociaciones de Familiares de 
Detenidos-Desaparecidos o Fedefam, 
isang asosasyon ng iba't ibang grupo 
sa Latin America na kumikilos laban 
sa lihim na pagbibilanggo at pagdu- 
kot. Ilang taon na itong ginugunita 
sa iba't ibang bansa at ng mga orga- 
nisasyon tulad ng Amnesty Interna- 
tional, Office of the UN High Commis- 
sioner on Human Rights at Interna- 
tional Committee of the Red Cross.[E 


Ekstrahudisyal 
na pamamaslang, 
nagpapatuloy 


agpapatuloy pa rin ang mga kaso ng ekstrahudisyal 
N” pamamaslang sa kabila ng pagyayabang ng rehi- 


meng Aquino na pinapahalagahan nito ang mga ka- 
rapatang-tao sa bansa. Nitong huling linggo ng Agosto, 
dalawang magsasaka ang naging biktima ng death squad. 
Isa ang napatay at isa ang nakaligtas sa kamatayan. 

Ang pinakahuling biktima ay si Roger Bantog Jr., 33 
taong gulang na magsasaka at tanod ng Barangay Cagui- 
ba, Camalig, Albay. Noong Agosto 28, pinuntahan siya sa 
kanyang bahay ng dalawang armadong lalaki na nagpaki- 
lalang tauhan ng Commission on Human Rights (CHR). Ha- 
bang kinakausap ang biktima ay malapitan itong binaril 
ng dalawa. Pinulot pa ng mga salarin ang mga basyo ng 
bala bago sila umalis. Tinangay nila ang motorsiklo ng 
biktima. 

Nadala pa rin sa ospital si Bantog Jr. pero dahil sa tin- 
di ng kanyang tama ay nalagutan din ito ng hininga. 

Naniniwala ang mga kamag-anak ni Bantog Jr. na 
mga ahente ng militar ang may kagagawan ng brutal na 
pamamaslang. Tanging mga sundalo ng Armed Forces of 
the Philippines (AFP) ang may motibong paslangin si 
Bantog Jr. dahil sa pagiging kasapi nito ng Partido Anak- 
pawis. 

Sa Negros Occidental naman, nasugatan si Elmer Caba- 
hug, 33 taong gulang at kasapi ng National Federation of 
Sugar Workers (NFSW), nang pagbabarilin siya at iba pang 
mga magbubukid ng mga tauhan ng Revolutionary Prole- 
tarian Army (RPA) noong Agosto 27 sa Sityo Calintaan, 
Barangay Lopez Jaena, Sagay City. 

Nagtatanim ng mais sa isang bakanteng lote sina Caba- 
hug nang dumating ang sampu-kataong grupo ng RPA na 
pinamumunuan ni Remar Agabon. Pinagbabaril sila ng mga 
tauhan ng RPA nang tumanggi silang lisanin ang erya. Ti- 
namaan sa kanang binti si Cabahug at dinala sa Don Vicen- 
te Gustilo Hospital sa katabing bayan ng Escalante. 

Dumating ang mga pulis sa lugar ng pinangyarihan ng 
pamamaril ngunit wala na silang nadatnan na mga kasapi 
ng RPA. Bukod kay Agabon, nakilala ni Cabahug ang tat- 
long iba pang kasapi ng RPA na sina Jimmy Ordanesa, Rey- 
nante Ordanesa at Angel Bucaling. 

Ang RPA ay armadong grupo na itinatag nina Arturo 
Tabara at Nilo de la Cruz mula sa mga kasapi ng Bagong 
Hukbong Bayan na hindi pumaloob sa desisyon ng ika-10 
Plenum ng Komite Sentral ng Partido at Ikalawang Daki- 
lang Kilusang Pagwawasto. Noong 2000 ay pormal na 
lumagda ng memorandum of agreement ang RPA sa reak- 
syunaryong gubyerno ni Estrada at mula noon ay naging 
aktibong katuwang ito ng AFP laban sa PKP-BHB-NDFP at 
rebolusyonaryong masa. AB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


Panghahadlang 


sa usapang pangkapayapaan, 
mariing binatikos 


buo ng mga kasunduan sa National Democratic Front of the 


H= interesado ang rehimen ni Benigno Aquino III na maka- 


Philippines (NDFP) na lulutas sa mga ugat ng armadong 
tunggalian at maglalatag ng daan para sa makatarungan at pang- 


matagalang kapayapaan. 

Ganito ang pahayag ni Kasa- 
mang Fidel V. Agcaoili matapos 
ng sunud-sunod na pahayag at 
mga hakbangin ng mga nego- 
syador ng gubyerno ng Pilipinas 
(GPH) na lumalapastangan sa 
mga umiiral na kasunduan at su- 
misira sa usapang pangkapaya- 
paan sa pagitan ng GPH at ng 
NDFP. 

Binatikos ni Agcaoili ang 
paglabag ni Alexander Padilla, 
pinuno ng negotiating panel ng 
GPH, sa Joint Agreement on 
Safety and Immunity Guarantess 
(JASIG) nang ideklara niya itong 
"walang bisa", na maaari la- 
mang gawin ng pinuno ng GPH 
matapos ipaabot ang "notice of 
termination" 30 araw bago ang 
pagpapawalambisa. Ayon kay 


Alok na awtonomya ni Aquino, 
tinanggihan ng MILF 


“Zero” 


ang antas ng usapang 


umalik sa 
Bsanataayanan sa pagitan ng gubyerno ng 
Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front 


Agcaoili, sa pagpapawalambisa 
ni Padilla sa JASIG ay nalagay sa 
panganib ang buhay ng mga 
sangkot sa negosasyon. 

Tinuligsa rin ni Agcaoili ang 
hindi paggalang ng GPH sa mga 
naunang kasunduan. Ayon kay 
Agcaoili, malinaw sa kasunduan 
ng NDFP at GPH noong Enero na 
palalayain nito ang 17 konsul- 
tant ng NDFP bago magbukas 
ang pormal na usapang pangka- 
payapaan noong Pebrero 15. Sa 
ngayon ay lilima pa lamang ang 
konsultant ng NDFP na pinalaya 
ng GPH. 

Bago ito ay nagpahayag din 
si Padilla na hindi dapat palaya- 
in ang mga konsultant ng NDFP 
dahil hindi pa pinalalaya ng Ba- 
gong Hukbong Bayan (BHB) ang 


mga bihag-sa-digma o prisoner 
of war (POW) sa Mindanao. Ani 
Agcaoili, hindi saklaw ng JASIG 
ang mga POW na inaresto ng 
BHB at may karapatan ang rebo- 
lusyonaryong kilusan sa isla na 
imbestigahan ang mga POW da- 
hil sa mga kasong isinampa ng 
mamamayan sa kanila sa huku- 
mang bayan. 

Samantala, binatikos din ni 
Agcaoili si Deles dahil sa mga 
pagmamaniobra niya laban sa 
prosesong pangkapayapaan. Ani 
Agcaoili, pilit binabago ni Deles 
ang kasalukuyang kaayusan ng 
usapan kapwa sa pagitan ng 
GPH at NDFP at GPH at Moro Is- 
lamic Liberation Front (MILF). 

Sa halip na kilalanin ang 
usapang pangkapayapaan bilang 
nagpapatuloy na proseso, nais 
ibasura ni Deles ang mga dati 
nang napagkasunduan ng GPH 
at NDFP. Kabilang dito ang JA- 
SIG at ang batayang dokumen- 
tong The Hague Joint Declara- 
tion na nagtatakda sa katangian 
at takbo ng usapan. Nais din ni 
Deles na palitan ang bansang 
tagapamagitan sa usapan ng 
GPH at MILF bago ituloy ang 
pormal na negosasyon. ABI 


(MILF) dahil hindi matanggap ng mamamayang 
Moro ang iniaalok na huwad na awtonomya ng re- 
himen ni Benigno Aquino III. Bunsod nito, ma- 
agang tinapos noong Agosto 23 ang usapang 
pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at GPH na 
idinaos sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nakatakda sa- 
na itong maganap mula Agosto 22 hanggang 24, 
ayon sa MILF Peace Panel. 

"Langit at lupa" ang agwat ng "compact peace 
proposal" na inihapag ng GPH negotiating panel 
at ng panukala ng MILF para sa isang "substate". 
Ang panukala ng GPH na hindi humaharap sa mga 
saligang usapin ng sariling pagpapasya ng mama- 
mayang Moro ay agad na itinakwil ng mga 
negosyador ng MILF na nagsabing kaagad iyon iu- 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


ulat sa kanilang Komite Sentral. Nalagay sa bin- 
git ng pagbagsak ang negosasyon matapos hindi 
tanggapin ni Atty. Marvic Leonen, pinuno ng pan- 
el ng GPH, ang pagtakwil ng MILF sa panukala ng 
gubyerno. 


Ayon kay Mohagher Igbal, pinuno ng MILF 


peace panel,, 14 na taon nang tumatakbo ang ne- 
gosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at 
GPH at nitong huli ay nagkasundo sa Tokyo, Jap- 
an sina Aquino at Murad Ebrahim, tagapangulo ng 
MILF, na pabilisin ang paghahanap ng solusyon 
sa problema ng mamamayang Moro. Iniatras na 
ng MILF ang iginigiit nito noong “secession” o lu- 
bos na paghihiwalay sa GPH at ang isinusulong 
na lamang ay ang pagbubuo ng isang mala-inde- 
pendyenteng estado o “substate.” Subalit tinugu- 
nan ito ng GPH ng “kasunduang pangkapayapaan” 
na baligtad sa hangarin ng mamamayang Moro. 

Sa kaayusang inihapag ng GPH, isang “gub- 
yernong transisyon” ang bubuuin kung saan ang 
MILF ay magiging sangkatlo (1/3) lamang sa mga 
mamamahala rito. Ang nalalabing bahagi ay bu- 
buuin ng GPH at mga kinatawan ng mga sibilyang 
organisasyon. Ang ipinapanukalang tunay na aw- 
tonomya ng MILF sa anyo ng “substate” ay tinu- 
gunan ng GPH ng “reintegrasyon” sa Autonomous 
Region in Muslim Mindanao (ARMM). Binansagan 
ito ng GPH na “enhanced autonomy” or pinaunlad 
daw na awtonomya. 


Sabwatang Dutch, US at GPH 


laban kay Ka Joema, nakumpirma 


ME" nang ibinunyag ng Ang Bayan, ang upisyal na pahaya- 
gan ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), ang sabwatan ng 
mga gubyerno ng Pilipinas (GPH), The Netherlands at US laban kay 
Ka Jose Maria “Joema” Sison, pangulong tagapagtatag ng Partido 


Komunista ng Pilipinas (PKP). 


Sa “reintegrasyon,” magiging minoryang 
pwersa na lamang ang MILF. Isa pa, ang gubyer- 
nong transisyon ay direktang ipapailalim sa Office 
of the President, o kay Aquino, dugtong pa ni At- 
ty. Michael Mastura, isa sa mga pangunahing ka- 
sapi ng MILF Peace Panel. Kaya ito tinanggihan 
ng panel at patuloy na iginigiit ang kahilingang 
“substate”. 

Binansagan din nina Igbal at Mastura na “ma- 
lisyoso” ang walang pahintulot na paglakip ng 
Department of Interior and Local Government 
(DILG) sa mga pangalan ng apat na lider nila sa 
listahan ng magiging “Acting Governor” ng AR- 
MM. Ito ay sina Aleem Abdulaziz Mimbantas, MILF 
Vice Chairman for Military Affairs, Ghadzali Ja- 
afar, MILF Vice Chairman for Political Affairs: At- 
ty. Michael Mastura: at Hj. Abdula Camlian. 

Hindi kinikilala ng MILF ang ARMM dahil sa 
kabila ng 15 taong pag-iral nito ay wala itong 
pagbabagong idinulot sa kabuhayan ng mamama- 
yang Moro. Kung mayroon mang pagbabago, ani 
Iqbal, iyon ay sa mga buhay lamang ng mga upis- 
yal ng ARMM. AB 


Nakumpirma pa ito nang ma- 
bunyag ng WikiLeaks ang isang 
“memo” para sa US State De- 
partment ng ihinanda ni Kristie 
Kenny, dating embahador ng US 
sa Pilipinas. Ang WikiLeaks ay 
isang website na nagsisiwalat ng 
masasamang gawain ng mga 
gubyerno. 

Ayon sa WikiLeaks, nagpada- 
la si Kenny ng telegrama noong 
Setyembre 4, 2007 sa US State 
Department para iulat na noong 
Setyembre 3 ng umaga ay duma- 
law sa kanyang bahay si Foreign 
Affairs Secretary Alberto Romu- 
lo. Masayang ikinwento ni Ro- 
mulo kay Kenny ang ilang taong 
pagtutulungan ng gubyernong 
Dutch at ng gubyernong Pilipi- 
nas para makabuo ng matibay 
na kaso laban kay Sison. 


Si Sison ay nakadistyero sa 
The Netherlands mula noong 
1987 at nakatira sa Utrecht. Si- 
ya ang punong konsultant ng 
National Democratic Front of the 
Philippines (NDFP) sa usapang 
pangkapayapaan. Inaresto siya 
ng mga pulis na Dutch noong 
Agosto 28, 2007 sa gawa-ga- 
wang kasong pagpatay kina Ro- 
mulo Kintanar at Arturo Tabara. 

Masaya umano si Romulo 
bunsod ng pagkakahuli ng mga 
awtoridad ng The Netherlands 
kay Sison. Sinabi ni Kenny na 
dahil may malaking interes ang 
gubyernong US sa pagtugis sa 
mga “terorista”, nananalig si 
Romulo na handang tulungan ng 
US ang gubyernong Dutch sa ka- 
so laban kay Sison. Gayunpa- 
man, makaraan ang dalawang 


linggong pagkakabilanggo ay 
pinalaya si Sison ng mga awto- 
ridad ng The Netherlands dahil 
sa kawalan ng ebidensya. 

Sa kabila ng kabiguang ito, 
desperadong nagbalak pa rin 
ang rehimeng Arroyo noong 
Abril 2009 sa pamamagitan ni 
National Security Adviser Nor- 
berto Gonzales na “patalsikin” 
sa The Netherlands si Sison at 
ibalik siya sa Pilipinas para pa- 
panagutin sa mga gawa-gawang 
kasong pagpatay laban sa kan- 
ya. Nabigo rin ang pakana ni 
Gonzales laban kay Kasamang 
Joema. ABI 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


8 patay, 14 nasugatan 
sa kaaway sa mga bigwas 


ng BHB 


tar sa mga bigwas ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan 


WE ang napatay at 14 pa ang nasugatan sa tropa ng mili- 


(BHB) sa Albay, Capiz at Aurora nitong huling dalawang 


linggo ng Agosto. 

Albay. Tatlong sundalo ng 
7th Scout Ranger Company na 
nakasakay sa isang KM 450 na 
trak ang nasugatan nang is- 
naypin sila ng isang yunit ng 
Santos Binamera Command 
(SBC) ng BHB noong Agosto 31. 
Naganap ang pag-iisnayp ban- 
dang alas-6 ng umaga sa Purok 
3, Barangay Morera, Guinoba- 
tan. 

Para hindi mapahiya ang 
Scout Rangers, agad na sinabi ni 
Maj. Narsan Obeyes, tagapagsa- 
lita ng 2nd IB, na 30 Pulang 
mandirigma ang nagsagawa ng 
ambus. Sa katunayan, ayon sa 
koresponsal ni Ka Florante Oro- 
bia, tagapagsalita ng SBC, 
isang maliit na tim lamang ang 
naglunsad ng isnayping na tat- 
long beses lamang nagpaputok. 

Dagdag na kasinungalingan 
ng militar na ang inatakeng mga 
sundalo ay nagbibigay daw ng 
“libreng sakay” sa mga pasahe- 
rong na-istranded umano dahil 
sa isinagawang welga ng sektor 
ng transportasyon sa buong Bi- 
col. Ang totoo ay kanilang ibi- 
nabyahe ang mga sundalo pauwi 
sa kanilang himpilan sa Pili, Ca- 
marines Sur mula sa ilang araw 
na operasyong militar sa Sorso- 
gon. 

Capiz. Isang sundalo ang na- 
patay at lima pang kasamahan 
nito ang nasugatan, kabilang 
ang dalawang upisyal ng Bravo 
Coy ng 61st IB nang tambangan 
sila ng isang platun ng BHB sa 
ilalim ng Jose Percival Estocada, 
Jr. Command (JPEC) ng Central 
Panay noong Agosto 28 sa ba- 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


yan ng Tapaz. 

Mula sa Barangay Lagdu- 
ngan, Tapaz ang mga sundalo ay 
iikot sana sa iba pang yunit mi- 
litar bandang alas-10 ng umaga 
nang pasabugan ang sinasakyan 
nilang KM 450 sa hangganan ng 
Barangay Bagong Baryo at Ba- 
rangay Switch, Tapaz. Kasunod 
nito ay pinaulanan ng bala ang 
sasakyan. Napatay ang drayber 
nito at nasugatan sina 1Lt. Jo- 
selito Dalida, company comman- 
der ng Bravo Coy; 2Lt. Lisbon 
Caesar Brawner, lider ng platun; 
at dalawang iba pa. Isang sun- 
dalo lamang ang hindi nasuga- 
tan. 

Samantala, hindi na nakares- 
ponde ang isang trak ng militar 
na magrereimpors sana sa mga 
tinambangang pwersa dahil na- 
hulog ito sa bangin sa Sityo Am- 
bulong, Barangay Malitbog, Ta- 
paz at nasugatan ang sundalong 
nagmamaneho nito. 

Ang pananambang ay 
pangatlong aksyong militar la- 
ban sa berdugong 61st IB mula 
noong Agosto 23. Noong alas- 
10 ng umaga ng Agosto 23 ay 
hinaras ng isang yunit ng BHB 
ang isang “Peace and Develop- 
ment Team (PDT)” ng Charlie 
Coy ng naturang batalyon na na- 
kahimpil sa isang paaralang ele- 
mentarya sa sentro ng Barangay 
Tacayan. Noon namang hapon 
ng Agosto 28 ay binu- 
labog ng isa pang 
yunit ng BHB ang ; 
isa pang PDT na nakahimpil 
din sa paaralang elementarya 
sa Barangay Acuna. Tiniyak 


Ca 
a Ar ? 


q 


ng mga Pulang mandirigma ang 
kaligtasan ng mga sibilyan bago 
ilunsad ang mga aksyong haras- 
ment. 

Aurora. Nagtamo ng mala- 
king pinsala ang 48th IB nang 
pitong sundalo ang napatay at 
anim na iba pa ang nasugatan 
nang makaengkwentro nila ang 
isang yunit ng Domingo Erlano 
Command (BHB-Aurora) sa Ba- 
rangay Dikapinisan, San Luis 
noong alas-6:30 ng umaga ng 
Agosto 23. 

Upang itago ang kanilang 
mga kaswalti, hinakot ng militar 
ang mga patay sakay sa isang 
helikopter. Pero bago ito, inis- 
traping muna ng helikopter ang 
kabundukan ng Dikapinisan at 
pinasabugan ng bomba para ma- 
sigurong walang nakaantabay na 
mga isnayper ng BHB. Dumating 
sa PNP Provincial Headquarters 
ang helikopter bandang alas- 
4:30 ng hapon at maraming na- 
kakita sa pagbaba ng pitong 
bangkay ng mga sundalo. 

Ang mga sugatan naman ay 
isinakay sa bangka at idinaong 
sa Baler Fishport mga alas-9 na 
ng gabi. Sa pitong mga sugatan, 
tatlong sundalo ang may tama 
sa katawan, dalawa ang may su- 
gat sa likod at isa ay sa paa ti- 
namaan. 

Ang huling bigwas na ito ng 
BHB laban sa militar sa Aurora 
ay mariing sampal sa AFP, PNP 
at dinastiyang Angara dahil sa 
ipinagmamayabang nila na “in- 
surgency-free” o wala nang BHB 
ang lalawigan ng 


Aurora. W [L5 
“an 


Jey MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga aksyong militar 
sa Southwest Negros 


aglunsad ng mga aksyong militar ang mga Pulang mandirig- 
N" na nasa ilalim ng Armando Sumayang Jr. Command ng Ba- 
gong Hukbong Bayan sa Southwest Negros Front noong Agos- 
to 5-19 laban sa mga tropa ng 47th IB, mga aset nito at mga sa- 


gadsaring kontra-rebolusyonaryong elemento. 


Noong Agosto 15, sinunog 
ng mga Pulang mandirigma ng 
BHB ang motorsiklo ng isang 
sundalo ng 47th IB sa Sityo 
Cambogui-ot, Barangay Camin- 
dangan sa Sipalay City, Negros 
Occidental. 

Tatlong araw bago ito, sa 
Sityo Linumsan sa Barangay Ca- 
mindangan pa rin, binulabog 
ng isang tim ng BHB ang 
mga sundalo ng 47th IB 
na nakahimpil sa bahay 
ng kanilang aset na gy 
nakilala lamang na si NG 


JR. Sa sobrang pagkataranta ay 


nagtakbuhan ang nahintakutan 
na mga sundalo sa iba't ibang 
direksyon. Hindi man lamang ni- 
la nadala ang kanilang mga san- 
data. 

Ayon sa mga nakasaksi sa 
aksyong harasment, limang sun- 
dalo ang napatay. Dalawa rito ay 
dinala sa kanilang detatsment 
at ang tatlo naman ay nasa 
isang bakanteng lote sa Sityo 
Cambinunyag. Bandang huli ay 
isinakay ang mga bangkay sa 
helikopter na lumapag sa bayan 
ng Valladolid. 

Noon namang Agosto 5, si- 
nalakay ng isang yunit partisano 
ng BHB ang isang videoke house 
sa Sityo Bactolon, Barangay Ca- 
mindangan kung saan nag-tinu- 
man na mga sundalo ng 47th IB. 
Dalawang sundalo at kanilang 
aset paniktik ang nasugatan. 
(Basahin ang isyu ng Agosto 7 
para sa dagdag na detalye.) 

Samantala, ipinatupad ng 
isang tim ng BHB ang utos ng 
Hukumang Bayan na parusahan 
si Raymundo “Monding” Agaze 


10 


sa Sityo Makilo, Barangay Ca- 
mansi, Kabankalan City noong 
Agosto 19. Ayon kay Ka Andrea 
Guerrero, tagapagsalita ng Ar- 
mando Sumayang Jr. Command 
ng BHB-Southwest Guerrilla 
Front, si Agaze, na residente ng 
Barangay Pinggot sa bayan ng 
Ilog, ay inakusa- 

han ng pangga- 

gahasa sa kan- 


de edad noong 2006. Noong ta- 
on ding iyon ay isinampa sa Hu- 
kumang Bayan ang kasong reyp 
laban kay Agaze. 

Nilitis ang kaso sa presensya 
mismo ng biktima at ng isinak- 
dal. Inamin ni Agaze ang gina- 
wang panggagahasa sa biktima 
at nangakong magbayad ng dan- 
yos. Nangako rin siyang hindi na 
gagawa ng anumang krimen. 

Nagkasundo ang biktima, pa- 
milya nito at si Agaze. Pero no- 
ong 2008, tinangkang patayin ni 
Agaze ang ama ng biktima nang 
pagbabarilin niya ito. Bunsod 
nito, inakyat ng lokal na Huku- 
mang Bayan ang parusang kama- 
tayan laban kay Agaze sa Panre- 
hiyong Hukumang Bayan. Awto- 
matikong nirepaso ng mataas na 
hukumang bayan ang kaso at pi- 
nagtibay ang desisyon ng maba- 
bang hukumang bayan. AB 


Mga litrato at bidyo ng mga bihag- 
sa-digma, ipinalabas sa midya 


T noong Agosto 29 ang mga larawan at bidyo ng 
apat na tauhan ng Bureau of Jail Management and Penolo- 
gy (BJMP) na bihag-sa-digma ng Bagong Hukbong Bayan. Ma- 
higit isang buwan na ang nakararaan mula nang sila ay dak- 


pin sa Bukidnon. 


Ang mga kinunan ng mga litrato at video clip noong Agos- 


to 24 ay sina Jail Warden Ericho Dacillo Llamasares, Jail In- 
spector Murphy Bonoway Todyog, Special Jail Officer 2 Roge- 
lio Begontes at Jail Officer 1 Rolando Delta Bajoyo, Jr. Ilang 
araw pagkaraan nito ay ipinalabas din ang mga litrato at vi- 
deo clip nina Mayor Henry Dano ng Lingig, Surigao del Sur at 
dalawang eskort na militar nito. 

Ipinanawagan ng mga tauhan ng BJMP at nina Mayor Da- 
no na pabilisin ang negosasyon para sa agaran nilang pagla- 
ya. Sa partikular, hiniling nila ang pagtigil sa mga “rescue 
operations”. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang mga opensi- 
bang militar ng Eastern Mindanao Command, bagay na nakaa- 
antala sa mabilis at ligtas na pagpalaya sa mga bihag sa dig- 
ma at kina Dano. 

Samantala, tinitiyak ni Rubi del Mundo, tagapagsalita ng 
NDF-Southern Mindanao Region, na umaalinsunod lahat sa Pro- 
tocol 1 ng Geneva Convention at ng Comprehensive Agreement 
on Respect for Human Rights and International Humanitarian 
Law ang kanilang pagtrato sa mga bihag. AB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


Badyet pangkalusugan, 


tinapyasan 


2012 badyet pangkalusugan. Pinamunuan ng Kilos Bayan 


Me tinututulan ng iba't ibang sektor ang pagtapyas sa 


para sa Kalusugan ang mga aksyong protesta sa Department 
of Health (DOH) noong Agosto 24 at sa Kongreso noong Agosto 25. 
Iginigiit nila ang pagtataas ng badyet sa pampublikong panganga- 


laga ng kalusugan. 


Kulang na kulang ang inila- 
ang P42.693 bilyong badyet pa- 
ra sa 2012, ayon kay Dr. Geneve 
Rivera, pangkalahatang kalihim 
ng Health Alliance for De- 
mocracy (HEAD). Hindi ito sa- 
pat para tumbasan ang panga- 
ngailangan ng mga pampubli- 
kong ospital. 

Kahit piso ay walang itinaas 
sa badyet para sa Maintenance 
and Other Operating Expenses 
(MOOE o gastusin sa pang-araw- 
araw) ng limang ospital na kabi- 
lang sa 12 espesyal na ospital 
na nakabase sa National Capital 
Region (NCR), at sa 18 lokal na 
ospital sa buong bansa. Sa katu- 
nayan, nitong 2011, binawasan 
pa ng P70.8 milyon ang badyet 
sa MOOE ng walong ospital sa 
NCR. Binawasan din ang MOOE 
ng Jose Reyes 
Memorial Me- 
dical Cen- 
ter ng 
P9.3 mil- 
yon at ang 
badyet ng 
San Lazaro 
Hospital ng 
P6.5 milyon.. 
Nagtang- 

din 


mmen 


yj 


iA 


NG 


gal 


Philippine 

Heart Center, 
National Kid- 
ney and 
Transplant 
Institute at 


AVA 
Philippine LIN 
General Hospi- 


tal habang P363.7 


PATT 
p! 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


ng f 
P70.8 mily- JA! 
on mula sa miga 
MOOE ng 


a 


3 
I 


hd 


milyon naman ang kinaltas sa 
MOOE ng lahat ng mga ospital 
sa labas ng Metro Manila. 

Dahil sa pagtapyas, napilitan 
ang ilang ospital gaya ng Philip- 
pine Orthopedic Center na ta- 
asan ang singil sa mga serbi- 
syong medikal gaya ng X-ray. 
Ang singil nitong mula P120 pa- 
tungong P250 ay malaking pa- 
bigat para sa mahihirap. 

Mas malala pa, ang malaking 
bulto ng badyet para sa kalusu- 
gan ay inilalaan sa Philhealth 
na hindi naman napakikinaba- 
ngan ng mahihirap dahil kulang 
sa gamit ang mga pampublikong 
ospital. Kaya napipilitan ang 
mga kasapi nito na gumastos ng 
sariling pera para sa mga ser- 
bisyong medikal na obligadong 
ipagawa sa mga pribadong ospi- 
tal o pasilidad. Ang mahihirap 
na pasyente na walang sapat na 
perang pambayad sa os- 
pital ay inoobligang mag- 


bigay ng collateral gaya biis 


ng cellphone at 


relo. 

Ang ipinagmamalaki ng 
gubyernong Aquino na pagtaas 
nang P10 bilyon sa badyet ng 
DOH ay mapupunta lamang sa 
mga proyektong Public-Private 
Partnership (PPP). Dito mang- 
gagaling ang pondo ng gubyer- 
no na inilalaan sa iskemang 
PPP sa 25 panrehiyong ospital 
na aabot ng P3 bilyon. Ang is- 
kemang ito ay nakabatay sa 
programang pribatisasyon ng 
pangangalaga sa kalusugan at 
corporatization (o pagpapatak- 
bo bilang korporasyon) ng mga 
pampublikong ospital. 

Iginigiit ng mga manggaga- 
wang pangkalusugan ang alter- 
natibong badyet pangkalusugan 
sa 2012 na aabot sa P90 bilyon. 
Lahat ng 12 espesyal na ospital 
ay dapat tumanggap ng P1 bil- 
yon badyet at ang mga pampub- 
likong ospital ay dapat may 
P500 milyon badyet bawat isa. 
Gagamitin ito para mapaunlad 
at mapalitan ang mga luma at 
sirang kagamitan at matiyak na 
mayroong sapat na suplay ng 
gamot at iba pang medikal na 
pangangailangan sa kanilang 
mga botika. 

Ipinaglalaban din nila ang 
P6,000 na pagtaas ng minimum 

na sahod para sa lahat 

ng mga mang- 
gagawang 
pangkalusugan 
ng gubyerno. 

Ang sahod ng 

isang nars ay 

dapat maging 
P24,887 bawat 
buwan at ang sa 
doktor na- 
man ay da- 

p a t 

P50,000. 

Kailangan 

ding mag- 

karoon ng 
angkop na 
pondo para sa kanilang 
kagalingan. Higit sa la- 
hat, dapat magbigay ang 
gubyerno ng libreng serbi- 
syong medikal sa mahihirap. [B 


11 


Badyet sa mga SUC, muling binawasan 


M” binawasan ng rehimeng Aquino 
ang badyet sa mga pampublikong uni- 
bersidad at kolehiyo (State Universities and 
Colleges o SUC) para sa darating na 2012. 

Ayon sa Kabataan Party, aabot na lamang 
sa P21.8 bilyon ang badyet sa susunod na 
taon, mas mababa sa badyet ngayon na 
P22.03 bilyon. Binawasan din ng P569 mil- 
yon ang badyet ng mahigit 50 SUC sa bansa. 
Kabilang dito ang P250.9 milyon na kaltas 
sa Maintenance and Other Operating Expen- 
ses (MOOE) sa 45 SUC at P403.3 milyon sa 
Personnel Services o pagpapasweldo sa mga 
guro at empleyado sa 58 na SUC. Walang 
badyet na ibinigay para sa pagpapagawa ng 
mga bagong klasrum o gusali o tinatawag na 
capital outlay. 

Mariing binatikos ni Rep. Raymond Pala- 
tino ng Kabataan Party ang gagawing pag- 


babawas sa badyet sa mga SUC. Ayon kay 
Palatino, sa halip na bigyan ng pagkakataon 
na makapag-aral ang mahihirap na kabataan 
ay nilakihan ang pondo para sa Conditional 
Cash Transfer (CCT) na programang palimos 
at insulto lamang sa mahihirap. Lumobo 
nang 86% o P18.3 bilyon ang pondo ng CCT 
habang nagdagdag ng P7.1 bilyon naman 
para sa Public-Private Partnership (PPP). 
Nagprotesta ang mga estudyante, guro 
at kawani ng mga SUC sa tapat ng Batasan 
Pambansa noong Agosto 25 habang dinidi- 
nig ang nasabing badyet. Ilang estudyante 
ang nasugatan nang itaboy sila ng mga pu- 
lis at ginamitan ng water cannon. Nagban- 
ta naman sila na sa darating na Setyembre 
15 hanggang 26 ay maglulunsad sila ng se- 
rye ng mga kilos-protesta at walkout sa 
mga klase. AB] 


Inutil ang rehimeng Aquino sa harap 
ng epidemyang dengue 


T ang pagkainutil ng gubyernong Aquino na lutasin 
ang lumalalang epidemya ng dengue fever. Nitong mga nagda- 
ang linggo, tumingkad ang labis na kakulangan ng mga pasilidad 
ng mga pampublikong ospital para harapin ang dumaraming mga 
kaso ng dengue. Kulang na kulang ang mga kama (na karaniwa'y 
ipinagagamit na sa dalawa o tatlong batang pasyente) at ang iba 
ay sa pasilyo na inihihiga. Ang ibang mga pasyente ay nagdadala 
na lamang ng sarili nilang mga higaan. 


Nitong unang walong buwan 
ng 2011, umabot na sa mahigit 
56,000 ang kaso ng dengue at 
321 na ang namamatay. Sa Na- 
tional Capital Region (NCR), ka- 
ramihan sa mga kaso ay naitala 
sa Quezon City, Caloocan City at 
Maynila. 

Bukod pa sa NCR, tumaas din 
ang mga kaso ng dengue sa Re- 
gion 1 (286%), sa Region 2 
(103%) at sa Region 3 (225%). 
Nagkaroon ng mga kaso ng 
dengue sa 16 na lunsod at muni- 
sipalidad sa buong bansa. Sa 
Central Luzon, halimbawa, nag- 
karoon ng 2,172 kaso sa Pam- 
panga: 3,096 sa Bulacan: 2,080 
sa Nueva Ecija: 1,213 sa Tarlac: 
593 sa Bataan, 398 sa Zamba- 
les: at 126 sa Aurora. 


12 


Sa halip na maglabas ng 
pondo para tulungan ang mga 
ospital, pinagbawalan pa ni Be- 
nigno Aquino III na gamitin ang 
pondong pangkalamidad ng 
ilang mga lokal na pamahalaan 
kung hindi naman daw malala 
ang kaso sa kanilang lugar. 

Epidemyang dengue, sala- 
min ng bulok na lipunan. Ayon 
sa mga pananaliksik, mas mata- 
as ang bilang ng nagkakasakit 
ng dengue fever, malarya, lep- 
tospirosis at mga nakahahawang 
sakit sa mga lugar na sobrang 
dami ang populasyon, siksikan 
ang kalagayan, marumi ang pa- 
ligid, walang sistema ng malinis 
na tubig at walang maayos na 
sistema sa pagtapon ng basura. 

Resulta ito ng kapabayaan 


ng gubyerno na bigyan ng ka- 
rampatang panlipunang serbi- 
syo ang mga naninirahan sa 
mga komunidad ng iba't ibang 
lunsod. Sa harap nito, walang 
ibang maireseta ang Depart- 
ment of Health kundi ang ma- 
nawagan ng paglilinis ng pali- 
gid. Subalit walang ginagawa 
ang rehimeng Aquino para isa- 
ayos ang mga pampublikong 
imprastruktura upang tiyakin 
ang kaayusan at kalinisan sa ti- 
rahan ng ilang milyong pamilya 
sa kalunsuran. 

Lalong walang ginagawang 
hakbangin ang gubyerno upang 
maisaayos ang kabuhayan ng 
milyun-milyong walang hanap- 
buhay at nagtitiis sa mga ba- 
rungbarong. Ang totoo, nagtiti- 
is ang mga residente sa gani- 
tong kalagayan dahil karamihan 
sa kanila'y walang mapagkaki- 
taan sa kanayunan. Ang iba na- 
man ay naitaboy sa kalunsuran 
dahil sa matinding militarisa- 
syon sa kanayunan. 

Walang pangmatalagang pla- 
no ang gubyernong Aquino sa 
pagharap ng epidemya kahit 
taun-taon ay alam naman ni- 
tong kumakalat ang naturang 
sakit. AB 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


SA IBAYONG DAGAT Cg WO 
Malawakang tanggalan 
ng mga manggagawa 
sa US at Eurozone 


kapitalista ang malawakang tanggalan sa trabaho sa pinaka- 


Gui ng nagpapatuloy na krisis ng pandaigdigang sistemang 


malalaking kumpanya sa buong mundo. Libu-libong mangga- 
gawa ang tinanggal na at nakatakda pang tanggalin sa malalaking 
bangko at iba't ibang linya ng industriya sa US at mga bansa sa Eu- 


rozone. 

Pinakamatingkad ang naga- 
nap na malawakang tanggalan 
sa sektor ng pagbabangko ni- 
tong Agosto kung saan umabot 
sa mahigit 60,000 ang sinesan- 
teng mga empleyado. 

Partikular sa US, umabot sa 
66,414 empleyado ang tinang- 
gal noong Hulyo. Balak namang 
tanggalin ng United States Pos- 


tal Service ang 120,000 mang- 
gagawa nito sa harap ng mga 
pagbabawas sa badyet ng gub- 
yerno para sa mga pampubli- 
kong serbisyo. Sa mga priba- 
dong kumpanya, mahigit 16,300 
manggagawa ang sinipa ng Pfiz- 
er Company at 11,000 ng EON 
Computers ng US nitong Agosto. 

Labing-anim na buwan nang 


Tanggalan sa malalaking bangko (Agosto 2011) 


Bangko Bansa 
HSBC 

BoA 

Lloyds Bank 
RBS 

UBS 

Barclay 
ABN-Amro 
Credit Suisse 


UK 

US 

UK 

UK 
Switzerland 
UK 
Sweden 
Switzerland 


Tinanggal Tatanggalin 
2,000 
3,500 
2,000 
2,000 
3,500 
3,000 
2,350 
2,000 


30,000 
35,000 
15,000 
67,000 

5,000 


20,350 152,000 


Tanggalan sa US (Hulyo 2011) 


Kumpanya 


Merck & Co., 

Borders 

Cisco System Inc. 

Lockheed Martin 

Boston Scientific 

State & Local Gov't 
Colleges & Universities 
United States Postal Service 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


Tinanggal Tatanggalin 
15,000 
10,700 
6,500 
6,500 
1,400 
12,050 
1,914 


12,050 


120,000 


54,064 132,050 


sunud-sunod na tumataas ang 
bilang ng mga pinatatalsik sa 
trabaho. Ang naitalang bilang 
noong Hulyo ay 60% mas mata- 
as kumpara noong Hunyo at 
57% mas mataas kung ihaham- 
bing noong Hulyo 2010. 

Mahigit limang milyong 
manggagawa at empleyado na 
ang nawalan ng trabaho nitong 
nagdaang tatlong taon mula 
nang sumadsad sa resesyon ang 
ekonomya ng US noong 2008, 
na sinundan ng krisis sa iba't 
ibang bansang kapitalista. 

Lalong bumibilis ngayon ang 
tanggalan sa trabaho matapos 
masaid ang S16 trilyong pon- 
dong ipinansalba ng gubyer- 
nong US sa malalaking bangko 
at iba pang dambuhalang kum- 
panya. Ang pondong pansalba 
na ito ay pansamantalang naka- 
tulong para hindi tuluyang ma- 
lugi ang mga kumpanya. Gayun- 
man, nilustay lamang ito ng ma- 
lalaking kapitalista. 

Ang malawakang tanggalan 
ng mga manggagawa ay tanda 
ng desperasyon ng mga kapita- 
lista na ibaba ang gastusin sa 
produksyon at patuloy na itaas 
ang tantos ng kanilang tubo sa 
harap ng patuloy na pagtumal 
ng mga pamilihan. Sa paglaki 
ng bilang ng mga walang ha- 
napbuhay, lalong nahihila paba- 
ba ang sahod ng mga mangga- 
gawa. 

Ang tuluy-tuloy na paglaki 
ng hukbo ng walang hanapbu- 
hay ay nagbabadya ng lalong 
paglala ng kalagayan ng mga 
manggagawa sa mga darating na 
taon. Magdudulot ito ng matin- 
ding kahirapan at kapinsalaan 
sa uring manggagawa at sa iba 
pang sektor ng mamamayan. Na- 
raramdaman na ito hindi lamang 
sa US at Europe kundi sa buong 
mundo. Sa kabilang banda, ang 
malawakang tanggalan ay lilik- 
ha ng kalagayan para mapukaw 
ang kanilang makauring kamu- 
latan at maituro sila sa landas 
ng sosyalistang rebolusyon. W 


13 


N BALITA | 


Pambansang protesta ng mga drayber, 
matagumpay 


MATAGUMPAY ang inilunsad na pambansang protesta ng 
mga drayber at mamamayan noong Agosto 31 para tutu- 
lan ang sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. 

Sa pangunguna ng Pinagkaisang Samahan ng Tsuper 
at Operators Nationwide (PISTON) at iba pang mga prog- 
resibong grupo, iba't ibang porma ng pagkilos ang isina- 
gawa sa mga lunsod at bayan sa bansa. Isang transport 
caravan mula Quezon City hanggang sa tanggapan ng 
mga kartel ng langis sa Makati City ang nilahukan ng ma- 
higit 50 sasakyan. Mariin nilang binatikos ang patuloy na 
pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng tumitinding kri- 
sis na nararanasan ng mamamayan. 

Ayon kay George San Mateo, pangkalahatang kalihim 
ng PISTON, sobra nang P9 ang itinaas ng presyo ng la- 
ngis mula pa noong 2008. Hinihingan din ng PISTON ng 
P9 rolbak ang mga kumpanya ng langis. Dapat din ani- 
lang buksan ng Shell, Chevron at Petron ang kanilang 
mga libro de kwenta upang makita talaga kung totoong 
kailangang magtaas ng presyo at kung gaano kalaki ang 
kinikita ng mga kumpanyang ito, dagdag pa ni San Ma- 
teo. Binatikos din niya ang gubyerno dahil sa kawalang- 
aksyon nito para pigilan ang mga kumpanya ng langis. 
Partikular na tinukoy ni San Mateo ang Department of 
Energy na nagmimistulang tagapagsalita pa ng mga kum- 
panya ng langis. 

Sumugod naman sa tanggapan ng Pandacan Oil Depot 
sa Maynila ang Bagong Alyansang Makabayan-National 
Capital Region (BAYAN-NCR) habang nagpiket naman sa 
ilang gasolinahan sa Sta. Mesa, Maynila at Philcoa sa 
Quezon City ang mga estudyante at kabataan. 

Samantala, sa Bicol, umabot sa abereyds na 93% pa- 
ralisado ang transportasyon matapos magsagawa ang 
mga drayber ng isang tigil-pasada. Ayon sa Concerned 
Drivers and Operators for Reform (CONDOR-PISTON), pi- 
naralisa nila ang mga byahe sa Camarines Sur (8596), Al- 
bay (98%), Sorsogon (99%), Camarines Norte (92%), 
Masbate (95%) at Catanduanes (85%). Sa Southern Taga- 
log, naparalisa rin ang ilang byahe sa Balayan, Calaca, 
Lemery, Lipa, Sto. Tomas at Tanauan sa Batangas: Dolo- 
res, San Antonio at Tiaong sa Quezon: Dasmariñas at Si- 
lang sa Cavite, at 90% naman sa buong lalawigan ng La- 
guna. Nagkaroon din ng sabay na protesta sa mga syudad 
ng Baguio, Angeles, Santiago, Tuguegarao, Iloilo, Baco- 
lod, Cagayan de Oro, Butuan, Surigao at General Santos. 

Ipinanawagan ng BAYAN ang pagbasura sa 12% na Va- 
lue Added Tax sa langis at sa Oil Deregulation Law na ma- 
tagal ng pasakit sa mga drayber at mamamayan. 
Nakakasa naman ang pambansang tigil-pasada ng iba't 
ibang transport groups ngayong buwan dahil sa patuloy 
na pagtaas ng presyo ng langis. 

Pinakahuling pagtaas ang P0.90 kada litro sa gasoli- 
na at P0.70 kada litro sa diesel ng Chevron at Shell. 


14 


Kontraktwalisasyon sa PAL, 
itutuloy na 


SIMULA Oktubre 1 ay sisimulan na ng 
maneydsment ng Philippine Airlines 
(PAL) ang outsourcing o pagkuha ng 
mga kontraktwal na manggagawa mu- 
la sa labas ng kumpanya. Dahil dito, 
mahigit 2,600 empleyado nito ang 
patatalsikin sa pamamagitan ng sapi- 
litang pagpaparetiro. 

Ang tatanggaling mga empleyado 
ay nagmula sa airport services, inflight 
catering at call center reservations ng 
PAL na ipapakontrata na sa ibang mga 
kumpanya. 

Idinadahilan ng kumpanya na 
noong 2008-2009 ay nalugi ito dahil 
sa epekto ng pandaigdigang krisis. 
Sinang-ayunan naman ng Department 
of Labor and Employment noong 2010 
ang pagpapakontrata ng naturang 
mga serbisyo sa labas. Inabisuhan na 
ng PAL ang mga empleyado tungkol sa 
tanggalan at maglalaan umano ang 
kumpanya ng separation pay' at iba 
pang benepisyo sa mga maaapek- 
tuhan. 

Mariing kinundena ng Kilusang 
Mayo Uno (KMU) ang outsourcing ng 
PAL. Sinabi ni Elmer Labog, tagapa- 
ngulo ng KMU na pinatunayan ng re- 
himeng Aquino na maka-kapitalista 
ito at pabor kay Lucio Tan na siyang 
may-ari ng PAL. Kung totoong nais ni 
Aquino na depensahan ang mga 
manggagawa at tigilan ang tang- 
galan ay hindi sana nito sinag-ayu- 
nan ang gayong hakbangin ng PAL 
noong Marso 25 at muli, nitong 
Agosto 11. Ani Labog, magandang 
balita ito para sa mga kapitalista tu- 
lad nina Tan, Henry Sy at iba pa para 
mapaigting nila ang kontraktwalisas- 
yon sa mga manggagawa sa pamam- 
agitan ng mga iskemang tulad ng 
outsourcing. 

Nanawagan ang KMU sa mga 
manggagawa ng PAL na kumilos at 
magprotesta para ipagtanggol ang 
kanilang kabuhayan at huwag mag- 
padala sa bitag ng PAL. Iginiit din ng 
KMU ang pagbasura sa mga anti- 
manggagawa at anti-mamamayang 
patakaran ng rehimen. 


ANG BAYAN Setyembre 7, 2011 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo XLII Blg. 17 
Setyembre 7, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Paghandaan ang pagpapaigting ng 
digmang mapanupil ng rehimeng Aquino 


atay sa mga kilos at pahayag ng gubyerno 
B“ Pilipinas (GPH) at mga kinatawan nito 

nitong huling mga linggo, lumilinaw ang 
determinasyon ng rehimeng Aquino na tapusin na 
ang pakikipagnegosasyon nito sa National Demo- 
cratic Front of the Philippines (NDFP) at ibayong 
paigtingin ang digmang mapanupil nito sa ilalim 
ng Oplan Bayanihan. 

Hindi nagpapakita ang GPH ng seryosong in- 
teres na isulong ang pakikipag-usapang pangka- 
payapaan sa NDFP matapos mabigong gamitin ito 
bilang instrumento ng pasipikasyon. Matatag na 
naninindigan ang negotiating panel ng NDFP na 
ang mga kasunduang pinasok ng GPH at NDFP ay 
dapat sundin ng magkabilang panig. Kabilang di- 
to ang The Hague Joint Declaration of 1992, ang 
Joint Agreement on Safety and Immunity Guaran- 
tees (JASIG) at ang Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and International Hu- 
manitarian Law (CARHRIHL). 

Sa kumpas ng kanilang mga Amerikanong ta- 
gapayo sa counterinsurgency, mariin ang pagtang- 
gi nina Benigno Aquino III at kanyang nego- 
tiating panel na tumalima sa | 
mga kasunduan. Kabilang % 4 
pa rin sa mga sinasalaula 
nila ang Oslo Joint State- 
ments noong Enero at 
Pebrero 2011 kung saan 
nakiisa ang GPH na pabi- 
lisin ang proseso ng pag- 
papalaya sa di bababa sa 
17 konsultant ng NDFP 
na kasalukuyang naka- 
kulong sa iba't 
ibang piitan ng 
GPH. Bukod pa ito 
sa pagpapalaya rin #@T( Bc 
ng mahigit 350 bi- *%% 


Itaboy ang salot sa 


Mga tampok 


. K mga komunidad 
sa isyung ito... 


PAHINA 3 


Paghadlang sa 
usapang pangkapaya- 
paan 


langgong pulitikal. Di lamang nagmamatigas ang 
GPH laban sa pagtalima sa mga pinagkaisahan, 
inilagay pa nito sa bingit ng pagbagsak ang bu- 
ong usapang pangkapayapaan nang ideklara nito 
na “wala nang bisa” ang JASIG. 

Halatang-halata na ang tanging interes ng 
GPH ay gamitin ang negosasyong pangkapayapa- 
an nito sa NDFP upang mabitag ang mga rebolu- 
syonaryong pwersa sa pagdedeklara ng sunud-su- 
nod na mga tigil-putukan kahit hindi nareresolba 
ang mga usaping sosyo-ekonomiko at pampuliti- 
ka na siyang nasa ugat ng armadong tunggalian. 

Sa halip na lutasin ang mga ugat ng gera si- 
bil, pinag-iibayo ng rehimeng Aquino ang pagdu- 
rog sa mga rebolusyonaryong armadong pwersa at 
pagsupil sa paglaban ng mamamayang Pilipino. 
Mga di armadong mamamayan at buu-buong mga 
komunidad ng mga sibilyan ang isa sa mga pa- 
ngunahing target 

ng Oplan Baya- 
BS, nihan. Sa 

ilalim nito 
ay di ba- 
baba sa 50 


pinapatay sa pa- 
nibagong bugso 
ng ekstrahudisyal na 
p pamamaslang. Paulit-ulit na 
we”... ring gumagamit ng dahas ang es- 
- “tado para supilin ang mga demonstra- 
syon at pakikibakang masa. 

Dapat nating puspusang labanan ang mga 
maniobra ng rehimeng Aquino na tapusin na 
ang usapan at ibasura ang mga nakamit nitong 
tagumpay sa nakaraan. Kaalinsabay nito, kaila- 
ngang maghanda ang mamamayang Pilipino sa 
tiyak na pagpapaigting ng reaksyunaryong dig- 
mang mapanupil. 


Tanggalan sa US 


at Eurozone PAHINA 12 
PAHINA 7 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


